ty 


Char 


Ang Pinakamataas na Anyo ng Pag-ibig 


iyong mga bagay 


Hayaan ang lahat ng 


na gawin nang may pag-ibig. 


1 Corinto 16:14 


Bagaman ako'y nagsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga 
anghel, at walang pag-ibig, ako ay naging parang tanso na 
tumutunog, o simbalo na umaalingawngaw. 


At bagaman mayroon akong regalo ng propesiya, at nauunawaan 
ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng kaalaman, at 
bagaman nasa akin ang buong pananampalataya, upang maalis 
ko ang mga bundok, at walang pag-ibig, ako ay walang 
kabuluhan. 


At kahit na ibigay ko ang lahat ng aking mga ari-arian upang 
pakainin ang mga dukha, at kahit na ibigay ko ang aking katawan 
upang sunugin, at wala akong pag-ibig, wala akong pakinabang. 


Ang pag-ibig ay nagtitiis ng mahabang panahon, at mabait, ang 
pag-ibig ay hindi naiinggit, ang pag-ibig ay hindi nagmamataas, 

indi mayabang, hindi nag-aasal ng hindi karapat-dapat, hindi 
hinahanap ang kanyang sarili, hindi madaling magalit, hindi 
nag-iisip ng masama, Hindi nagagalak sa kasamaan, kundi 
nagagalak sa katotohanan, Tinitiis ang lahat ng bagay, lahat ng 
bagay ay pinaniniwalaan, lahat ng bagay ay inaasahan, lahat ng 
bagay ay tinitiis. 


Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailan man: datapuwa't kung 
may mga hula, sila ay babagsak, kung mayroong mga wika, sila 
ay titigil: kung mayroong kaalaman, ito ay maglalaho. 


Sapagkat nalalaman natin ng bahagya, at nanghuhula tayo ng 
bahagya. Datapuwa't kung dumating na ang sakdal, kung 
magkagayon ay mawawala ang bahagyang. Noong ako'y bata pa, 
nagsasalita ako na parang bata, nakakaintindi akong parang 
bata, nag-iisip akong parang bata: nguni't nang ako'y maging 
lalaki, inalis ko ang mga bagay na pambata. Sapagka't ngayon ay 
nakikita natin sa isang salamin, na madilim, ngunit pagkatapos 
ay harapan: ngayon alam ko sa bahagi, datapuwa't kung 
magkagayo'y malalaman ko gaya ng pagkakilala sa akin. 


At ngayo'y nananatili ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, 
ang tatlong ito, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang 
pag-ibig. 

1 Corinto 13 


Magmasid kayo, manindigan kayong matibay sa 
pananampalataya, magsitigil kayong gaya ng mga 
lalake, magpakalakas kayo. Hayaan ang lahat ng iyong 
mga bagay na gawin nang may pag-ibig. 

1 Corinto 16:13-14 


Mangagbihis nga kayo, bilang mga hinirang ng Dios, 
banal at minamahal, ng mga kaawaan, 
kagandahang-loob, pagpapakumbaba ng pag-iisip, 
kaamuan, pagpapahinuhod, Mangagtiisan kayo sa isa't 
isa, at mangagpatawad kayo sa isa't isa, kung ang 
sinoman ay may alitan laban sa kanino man: kung 
paanong pinatawad kayo ni Cristo, ay gayon din naman 
ang gawin ninyo. At higit sa lahat ng mga bagay na ito 
ay mangagbihis kayo ng pagibig, na siyang bigkis ng 
kasakdalan. At maghari sa inyong mga puso ang 
kapayapaan ng Dios, na doo'y tinawag naman kayo sa 
isang katawan, at magpasalamat kayo. Colosas 3:12-15 


Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa 
Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Kami 
ay nararapat na magpasalamat sa Dios palagi dahil sa 
inyo, mga kapatid, ayon sa nararapat, sapagka't ang 
inyong pananampalataya ay lumalagong lubha, at ang 
pagibig ng bawa't isa sa inyong lahat sa isa't isa ay 
sumasagana, Kaya't kami rin ay nagmamapuri sa inyo sa 
mga iglesya ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at 
pananampalataya sa lahat ng pag-uusig at kapighatian 
na inyong tinitiis: 2 Tesalonica 1:2-4 


Ngayon ang wakas ng utos ay pag-ibig na mula sa isang 
pusong malinis, at sa isang mabuting budhi, at sa 
pananampalatayang hindi pakunwari: 1 Timothy 1:5 


Sapagka't kami nga'y nagsisigawa at nagtitiis ng kadustaan, 
sapagka't kami ay nagtitiwala sa Dios na buhay, na siyang 
Tagapagligtas. 8ng lahat ng tao, lalo na sa mga 
nagsisisampalataya. Ang mga bagay na ito ay iutos at ituro. 
Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, datapuwa't 
maging halimbawa ka sa mga nagsisisampalataya, sa pananalita, 
sa pamumuhay, sa pagibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa 
kalinisan. Hanggang sa ako'y pumarito, magsikap ka sa 
pagbabasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 1 Timoteo 4:10-13 


Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga 
sisidlang ginto at pilak, kundi pati na rin sa kahoy at lupa, at ang 
iba ay sa parangalan, at ang iba ay sa kahihiyan. Kung ang isang 
tao nga ay linisin ang kanyang sarili mula sa mga ito, siya ay 
magiging isang sisidlan sa karangalan, pinabanal, at marapat sa 
paggamit ng panginoon, at handa sa bawat mabuting gawa. 
Tumakas din kayo sa mga pita ng kabataan: datapuwa't sundin 
ninyo ang katuwiran, pananampalataya, pagibig, kapayapaan, na 
kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa pusong 
malinis. Ngunit ang mga hangal at walang pinag-aralan na mga 
tanong ay iwasan, nalalamang na sila ay gumagawa ng mga 
alitan. 2 Timoteo 2:20-23 


Datapuwa't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: 
kayo nga'y mangagpakatino, at mangagpuyat sa pananalangin. 
At higit sa lahat ay magkaroon kayo ng maalab na pag-ibig sa 
inyong sarili: sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihan 
ng mga kasalanan. Gumamit ng mabuting pakikitungo sa isa't isa 
nang walang sama ng loob. 1 Pedro 4:7-9 


At bukod pa rito, ibigay ang buong sikap, idagdag sa inyong 
pananampalataya ang kagalingan, at sa kabutihang kaalaman, At 
sa kaalaman ang pagpipigil: at sa pagpipigil ay pagtitiis, at sa 
pagtitiis ay kabanalan, At sa kabanalan ay kagandahang-loob sa 
kapatid: at sa kabaitang kapatid na pag-ibig. Sapagka't kung ang 
mga bagay na ito ay nasa inyo, at sumasagana, ay ginagawa 
kayo na huwag kayong maging baog o hindi mabunga sa 
pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. 2 Pedro 1:5-8 


